Fadhila za kutawadha 


1. Ni sababu ya kupendwa na Mwenyezi Mungu 

Mwenyezi Mungu aliyetukuka Anasema:{Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kutubia na 
anawapenda wenye kujitwahirisha} [2: 222]. 


2. Ni alama ya umma wa Mtume Muhammad S kwa kuwa watakuja Siku ya Kiyama wakiwa weupe wa 
nyuso na viungo vya kutawadha 

Amesema Mtume 8S (Hakika ya umma wangu watakuja Siku ya Kiyama wakiwa weupe nyuso na viungo 
kutokana na athari ya kutawadha, basi yoyote miongoni mwenu anayeweza kurefusha weupe wake na 
afanye) [Imepokewa na Bukhari na Muslim.]. 


3. Kunafuta dhambi na makosa 

Amesema Mtume S alisema (Mwenye kutawadha akautengeza udhu wake, basi dhambi zake hutoka 
mwilini mwake mpaka hutoka chini ya kucha zake) [Imepokewa na Muslim.]. 


4.Huinua daraja 

Amesema Mtume S (Je, siwaonyeshi nyinyi kile ambacho kwacho Mwenyezi Mungu hufuta dhambi na 
huinua daraja? Wakasema "Ndio, tuonyeshe" akasema: "Ni kueneza maji ya udhu kwenye viungo, na 
kukithirisha hatua za kwenga misikitini na kungojea Swala baada ya Swala. Hiyo ndiyo jihadi) 
[Imepokewa na Muslim.]. 


https://www.al-feqh.com/sw/kutawadha 



